
OMULAAMBO 


GW OMWAANA 



&iifl^-in}iJlnB-r-AM4-&nnl ng'm yr 
pMaw» aj: DMl’t KIhtu Ua«JurM 43u turn 

MUHAMMAD ILYAS 

Attar Qadin ftazavi 









Munnay ki lash 


Omulaambo 

gw’omwaana 


Ekitabo kino kyawandiikibwa mu lulimi olu Urdu Shaykh-e- 
Tariqat Amiir-e-Ahl-e-Sunnat, ng’ono ye mutandisi wa Dawat-e- 
Islami Allamah Maulaana Abu Bila Muhammad Ilyas Attar Qadiri 
Razavi Olukiiko oluvunaanyizibwa ku mulimu 

gwokuwuunula nalwo lusazeewo okukiwuunula mu lulimi 
oluganda. Bw’osangamu ensobi yonna mukuwunula, tegeeza 
olukiiko kundagiriro eno wammanga n’ekigendererwa ekyokufuna 
empeera. 


Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 
UAN: W +92-21-111-25-26-92 - Ext. 1262 
Email: JB translation@dawateislami.net 


, 9 \ + 9 ' + ' l \ ' „ 9 ' \ 9 » ** 9 9„ 

0>—jL-l ^_C- ^a^JLl \3 5 ^ \. tfi n 3 £yk**_A-xJ\U j JwL^cJ^ 

* , 1 * , .a 1 r , 

\ ^•* ^«_ik_J\ j> •<+ ) ^cw*-^_5\ qKI ^\ |^_>j id«A_J V_j 


E Duwa Y’okusoma Ekitabo 


Soma e Duwa eno nga tonnatandika kusoma kitabo kyonna 
eky’eddiini oba omusomo gwonna ogw’eddiini. Kino kijja 
kukusobozesa okujjukira byonna byosomye: 


) 



A'}% jiil IS LJ 3&j tfdc 


Oh 


vuvvuunula 


Ayi Allah _U-:-S^ owekitiibwa, Tuggulirewo olujji l’wokumanya 
n’okutegeera, era obe n’ekisa wamu nokusaasira gyetuli. Mazimaddala 
Ggwe asinga ekitiibwa, era wasukkuluma. 

(Al-Mustatraf vol. 1, pp. 40) 


N.B: Saalira Nabbi rau nga tonnasoma Duwa eyo, n’era nga 
ojimalirizza. 


u 



Ob' 


Transliteration Chart 


A/a 

is 

J 

R/r 

J 

L/l 

A/a 

j 

Z/z 

f 

M/m 

B/b 

j 

X/x 

j 

N/n 

P/p 


S/s 


V/v, 

T/t 

iP 

Sh/sh 

3 

W/w 

T/t 


S/s 

3/ o !& 

H/h 

S/s 

lP 

P/d 

tS 

Y/y 

J/j 

b 

T/t 

£ 1 - 

Y/y 

Ch 

b 

Z/z 


A/a 

H/h 

t 

c 

> 

U/u 

Kh/kh 

i 

Gh/gh 


I/i 

D/d 

b 

F/f 

OJuo 3 

U/u 

D/d 

3 

Q/q 

OJuO ^ 

I/i 

Z/z 

b 

K/k 

OJuQ 1 

A/a 

R/r 

S 

G/g 


iii 


Olukalala lw’ebyogerwaakwo: 


Omulaambo gw’omwaana.i 

Transliteration Chart.iii 

Obulungi bwa Salat-‘Alan-Nabi .1 

Karamah (Ebyewuunyisa) 7 ebikwaata ku butoo bwe:.3 

Karamah kye ki?.5 

Ghaus-ul-A’zam ajjawo ensiimbu:.5 

Ensiimbu kika kya Jinni:.6 

Endagiriro y’okutaangira abaana ensiimbu:.6 

Oluzzi lwa Ghaus-ul-A’zam 6 

Abagole aba bbikira mu mazzi gomugga.7 

Omuntu ayinza okuzuukiza omufu?.9 

Okulaba kwo’munasayaansi.10 

Ekibonerezo eri omutemu.11 

Okwelooterera emirundi 70.13 

Ebigaambo bya Ghaus-ul-A’zam 14 

Karamah ey’enjawulo:.15 

Yataasibwa ebibonerezo by’omuntaana (Kaburi).16 

Ebiwoobe eby’omufu.17 


IV 
























Omulaambo gw’omwaana 


Ne wankubadde Shaytan ekuteeka okuwulira obugayaavu, soma akatabo 
kano konna mu bujjuvu. Okwagala kwo eri Ghaus-ul-A’zam 
kujja kweyoongera nnyo 

Obulungi bwa Salat-‘Alan-Nabi f®|§!S 

Nabbi w’abantu bonna, omutebeenkeza w’emitima gyaffe n’e 
myoyo, omugabi ennyo era owekisa, j* yagamba 

‘Okumala ebbanga omukkiriza lwansaalira (Salawaat ala Nabbi), 
ba malayika bagenda maaso oku musindikira emikisa gyaali. 
Kati, deembe ly’oyo omuntu oba ansaalira nnyo oba katono.’ 
(Sunan Ibn Majah, pp. 490, vol. 1, Hadis. 907) 




Omukyaala eyebikiridde nga aleze omwaana we mu kifuba 
yayimiria nga akaaba mu kigo (Darbar). Omwaana yaseembera 
eri omukyaala ono n’amubuuza ekimukaabya. Omukyaala 
yadamu, ‘Mutabani! Balo yava kunsi kuno n’okwagala okufuna 
omwaana nga ndilubuto. Ye mwaana wa ttaata we yekka era 
nga yekka gweninna mubulamu. Yali yakalwaala kati mmuleese 
mu kigo afune okuwonyezebwa, naye yafiiridde mu kkubo. 


1 


Omulaambo gw’omwaana 


Sinaki, nze nzize wano nga nnina esuubi lingi, kubanga manyi 
nti Wali (Mukwaano gwa Allah, omuloongoofu) ow’ekigo kino 
ali kuumpi nnyo ne Allah ate era buli kimu kisoboka 
kulw’ookutunula kwe okwemikisa, naye omuloongoofu 
andagidde okubeera omugumiikiriza era ageenze munda.’ 

Nga amaze okwogera bino, omukyaala yataandika oku kuba ebiwoobe 
neera, omutima gw’omwaana gwa goonda era nayogera ebigaambo 
bino ebyemikisa. “Omwaana wo si mufu, akyaali mulamu. Laba! Asa.’ 
Awatali kulindirira omukyaala omunakuwavu ya seetula ekikunta 
okuva ku mulaambo gw’omwaana we era mukwewuunya, yasaanga 
nti omwaana mulamu era nga azanyisa engalo ze n’ebigere bye. Mu 
kaseera ako, Wali ow’ekigo kino yafuluma, nga amaze okujulira nti 
omwaana mulamu, yategeera kiki ekyaali kibaddewo. Wali oyo ya 
kwaata omuggo gwe na seembera eri omwaana na gaamba. ‘Otandise 
okubikula ebyaama ebya wandikibwa ekalamu entukuvu.’ 

Omwaana yadduka nga ayolekera amalaalo era omuloongoofu 
omukadde nga amugoba emabega we. Nga ayingidde amalaalo, 
omwaana ya woganna,”Abaange mwe abantu b’amalaalo! 
Munyaambe.’ Omulongoofu we yatuuka wo, yewuunya nnyo 
okulaba nti emirambo 300 jifulumye muntaana nga gyetolodde 
omwaana eyali ayimiridde n’akamweenyo mweenyo ku kyenyi 
kye ekitaangaavu. Omuloongoofu yatunula eri omwaana n’ennaku 
enyingi nagaamba, ‘Mutabani! Si yiinza kutuuka ku ddaala lyo 
n’olweekyo newaddeyo gyooli kulwo kwaagala kwo.’ 

Aboluganda abasiraamu! Mu manyi omwaana ono yaani? Erinya 
ly omwaana yali ‘Abdul Qadir %£.$&&&& eya mala nayatiikirira 

2 


Omulaambo gw'omwaana 


n’erinnya erya Ghaus-ul-A’zam era omuloongoofu 

oyo yali jajaa we ku luda lwa nnyina, Sayyiduna ‘Abdullah 
Sawma’l aitJfca&lilcsA?. (Al-Haqaiq fil Hadaiq, pp. 142, vol. 1) 

Kiyun na Qasim ho kali tu Ibn-e-AbTal-Qasim hay 
Kiyun na Qadir ho kay mukhtar hay baba tayra 

(Hadaiq Bakhshish SharTf) 





Karamah (Ebyewuunyisa) 7 ebikwaata ku butoo bwe: 

Abaange ab’olugaanda abasiraamu! Ghaus-ul-A’zam 

waffe, Wall munzaalirwa era kino kijulibwa ku Karamah 

(byewuunyisa) ebyayolesebwa mu butoo bwe. 

1. Maama wa Ghaus-ul-A’zam WW'APsA bwe yagaamba nga 

“Aiili-I” oluvannyuma lw’okwaasimula, Ghaus-ul-A’zam 
A Si p kh yamwaanukulira mu lubuto nga agaamba: 
“All (Al-Haqaiq fil Hadaiq, p. 139) 

2. Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam -A$i yajja mu nsi eno ku 
lwa Balaza (Mande), olusooka olwa Ramadan-ul-Mubarak 
ku saawa zamakya. Emimwa gye gyaali gitaambula mpola 
era yawulirwa nga agaamba, “Allah JkiSp Allah JmW. (Al- 
Haqaiq fil Hadaiq, p. 139) 

3. Ku lunaku lwe yazaalibwa, abaleenzi 1100 bazaalibwa mu 
Jllan Sharif era bonna bafuuka mikwaano gya Allah j«3p 

(Tafnh-ul-Khdtir, p. 15) 


3 


Omulaambo gw’omwaana 


4. Ghaus-ul-A’zam -AiM yasiiba olunaku olwasooka ku 
lunaku lwe yazaalibwa. Te yayoonka mata okutuusa lwe 
bwawuungeera. Yasiiba ennaku zonna ez’omweezi ogwo. 

(Bahjat-ul-Asrdr, p. 172) 

5. Ghaus-ul-A’zam -A Si *&! bwe yatuuzibwa ne Wali 

okugezesa okusoma kwe okusooka okwa “-oil A~” ku 
myaaka etaano egyobukulu, yasoma “A'” ne “Ail era 
nasoma okuva ku kituundu (Juzu) ekisooka okutuusa ku 
kya 18 ekya Quran Entukuvu. Wali ono yagaamba,” 
Mutabani! Geenda mu maaso nokusoma.” Yaddamu, 
“Kino kyoka kyena kwaata kubaanga maama wange naye 
yali akutte ekigero kino. Bwe nnali mu lubuto lwa maama 
wange, maama wange yasomanga okutuusa ku kituundu 
kya 18 kati nze nakwaata ekigero kino nga mmuwuliriza.” 
(Al-Haqaiqfil Hadaiq, p. 140) 

6. Buli lwe yayagala okuzannya, yawuliranga edoboozi 
eryekusifu, ‘Owange ‘Abdul Qadir! Te twaakutoondera 
kuzannya.’ (Al-Haqaiqfil Hadaiq, p. 140) 

7. Bwe yageendanga mu Madrasah, eddoboozi lyawulirwa nga 
ligaamba, ‘Muviire mukwaano gwa Allah.’ (Bahjat-ul-Asrar, p. 48) 


Nabawiminah ‘alawifasl batuli gulshan 
HasanTphul HusaTnT hay mahakna tayra 


(Hadaiq Bakhshish Sharif) 




4 


Omulaambo gw'omwaana 


Karamah kye ki? 

Abooluganda basiraamu! Oluusi bwe tulowooza ku Karamah 
(ebyewuunyisa) ezikolebwa mikwaano gya Allah Js-Afc omuntu 
agwa mu waasiwaasi nga agezaako oku bilamula mu ntegeera 
ye era nabweekityo naabula. Jjukira! Karamah kyewuunyo 
ekyeyawuliridde ennyo amagezi ag’obuntu kye gatasobola 
kutegeera, ekitegeeza; tekiyiinza ku kolebwa maanyi ag’obuntu. 
Ku lw’obuyinza bwa Allah ba Wali bafuna obuyinza okukola 
ebyewuunyo ebyo. Irhas kyekyo ekyewuunyisa ekyenkizo 
ekikolebwa Nabbi nga tanaba kulaangirirwa bwa Nabbi bwe. 
Ekintu kye kimu ekitali kya buli jjo bwe kikolebwa Wall, olwo 
kiyitibwa Karamah. Kiyitibwa Ma’unat bwekiba nga Mumin 
(Mukkiriza) ya kikoze. Bwe kiba nga ekyewuunyo ekyo kikoleddwa 
Omukaafiri oba omugyeemu owolwaatu, olwo kiyitibwa Istidraj 
era bwe kibaawo nga kimwefuulidde kiyitibwa Ihanat. (Bahar-e- 
Shan’at, pp. 56-58, vol. 1) 


‘Aql ko tanqid say fursat nahi 
‘Ishq par a ’mal kT bunyad rakh 




Ghaus-ul-A’zam ajjawo ensiimbu: 

Lumu omusajja yajja eri Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam 
nagaamba nti mukyaala we yali alwadde ensiimbu. Ghaus-ul- 
A’zam yaddamu, ‘Mwogerere mukutu nti Sayyiduna 

Ghaus-ul-A’zam alagira nti fuluma okuva mu Baghdad.’ 

Olweekyo, yawonerawo mu kiseera ekyo. (Bahjat-ul-Asrar, pp. 140-141) 


5 


Omulaambo gw’omwaana 


Ensiimbu kika kya Jinni: 

Aboluganda abasiraamu! A’la Hadrat Imam-e-Ahl-e-Sunnat 
Maulana Shah Imam Ahmad Raza Khan agaamba: 

Ensiimbu bulwadde bubi nnyo obuyitibwa Ummus Sibyan 
(obulwadde obuleeta okutaambulirwa okuyitiridde okwomubiri) 
abaana bwe babulwaala, awatali ekyo buyitibwa Sar’ (ensiimbu). 
Okulaba kulaga nti obulwadde buno bwe bubaawo mwaabo 
abali waansi w’emyaaka 25 buyinzika nnyo okuwonyezebwa; 
naye, kiyiinza okukira obutawonyezebwa eri ababulwadde 
kumyaaka 25 oba wagulu. Naye, busoboka okuwonyezebwa 
Karamah eya Wall oba Hirz. Ensiimbu, mu mazima, jinni 
ekyaamu, Sitaani ekijanya abantu. 

Endagiriro y’okutaangira abaana ensiimbu: 

Oluvannyuma lw’okuzaala omwaana, okulwaawo okumwaazinira 
kyekisiinga okuleeta ensiimbu. Naye nga munaazizza omwaana, 
okusoma Azan ne Iqamat mu matu g’omwaana maangu ddala 
kija kumutaangira ensiimbu obulamu bwe bwonna 

(Mulfuzat-A'la hadrat, pp. 417) 


Raza kay sainnay ki tab kis mayn 
Falak war is pay tayra zil hay Yd Ghaus 




Oluzzi lwa Ghaus-ul-A’zam 

Lumu mu Baghdad Sharif, obulwadde obwa kawumpuli 
bwagwaawo era abantu nebataandika okufa olwa bwo. Abantu 


6 


Omulaambo gw'omwaana 


ba Baghdad Sharif bageenda eri Ghaus-ul-A’zam aj* $dll dilc 
nebamusaba obuyaambi. Yababuulira nti,’ Mulye omuddo mu 
malimiro agetoolodde Madrasah yange, era munywe amazzi 
okuva mu luzzi lwange, muja kuwona buli bulwadde.’ 
Omuddo n’amazzi okuva mu luzzi byataandika okuwonya 
abantu okutuusa obulwadde obwo obwa kawumpuli bwe 
bwavaawo bwonna mu Baghdad era tebwa ddamu kubaawo. 
(TafrTh-ul-Khcitir, p. 43) 

Kyawaandikibwa mu ‘Tabqat-tul-Kubra nti Sayyiduna Ghaus-ul- 
A’zam -.i'Ss&iisGsk yagamba: ‘Oyo yenna eya taambula nayitako 
mu Madrasa yange, okubonerezebwa kwe kuja kukeendeera ku 
lunaku lw’enkomerero.’ (Tabqa-tulKubra lil Sha'ram, p. 179) Tusaba 
Allah afukumule okusaasira kwe eri ye era kululwe atusonyiwe 
awatali kubalibwa. 


Gunahaun kay amraz ki bhidawa do 
Mujhay ab ata ho shifd Ghaus-e-A ’zam 


(Jp (jlij iul (j - * 3 



Abagole aba bbikira mu mazzi gomugga 

Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam yali ataambula kulubalama 

lw’omugga n’alaba omukyaala omukadde ow’emwaaka 90 nga 
akaaba. Omu ku bagoberezi be (Murid) yamutegeeza nti 
omukyaala oyo yali alina omwaana we omuggalaanda. Yah 
yakamuwasiza, naye abagole bwe baali baddayo ewaka, elyaato 
lyabbikira n’abagole. Newankubadde kati giri emyaaka 12 leero 


7 


Omulaambo gw’omwaana 


okuva ekyo bwekya gwaawo, ennaku ye tennaba kukeendeera, 
aja ku mugga guno buli lunaku nakaaba obuta saanga bagole 
be. Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam yawulira ekisa eri 

omukyaala ono era nawanika emikono gye nasaba Allah, 
akaseera katono kaayita naye nga tewali kibaawo. Nga awulira 
akwatiddwako, ya buuza, ‘Ayi Allah JmS*- lwaaki waliwo 
okukyeerewa?’ Kyagaambibwa nti ‘Owange omwagalwa! 
Okukyeerewa kuno teku wakanya kugera, tuba kwaagala, ensi 
n’eggulu byandibadde byatoondebwa ku kiragiro kimu, naye 
olw’amagezi byatondebwa mu nnaku mukaaga. Gibade emyaaka 
12 okuva abagole bwe babbikira, eryaato n’abasaabaze byonna 
tebiriiwo, ebitoonde eby’enyaanja biridde enyama y’abantu; 
ebituundu by’emibiri bi kunganyiziddwa era biteereddwa mu 
mibirii era kati y’essawa yaabwe okutuuka.’ Ebigambo ebyo 
byali tebina gwaayo maangu ddala eryaato neri labika n’ebituundu 
byalyo byonna, abagole n’abaantu abaali nabo nebaseeyeeya 
okutuusa kulubalama lw’omugga. Abasaabaze b’eryaato eryo 
baageenda ewaka nga basanyufu oluvanyuma lwoku lamusibwa 
Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam ^1 gill '/ Nga bawuridde 
ekyewuunyisa kino, abatakkiriza baangi baasiramuka kumikono 
gya Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam -A 51 ^1 kh (Sultan-ul-Azkar fi 
manaqib-e-Ghaus-ul-Abrar) 


Nikala hay pahaly to dubay huon ko 
Aur ab duwbtun ko bacha Ghaus-e-A ’zam 


(Zauq-e-Na'at) 




8 


Omulaambo gw'omwaana 


Omuntu ayinza okuzuukiza omufu? 

Aboluganda abasiraamu! Obulamu n’okufa byonna mubukakafu 
biri wansi wakiragiro kya Allah Jk-sSs naye Allah Js-As- bwaaba 
nga ayagala okuwa amaanyi ag’okuzuukiza eri abaagalwabe, 
kino sikizibu gyaali okukikola. Bwetufumiitirizaamu omuntu 
omulala atali Allah nga azuukiza omufu, kino tekijja ku 
kosa bukiriza bwaffe. Omuuntu bwaaba nga azze gyoli 
nakubuzaabuza n’ebirowoozo ebikyaamu okuva eri Saitaani nti 
Allah yekka yasobola okuzuukiza abafu, awo abeera 

awakanyizza enjigiriza ya Quran Entukuvu. Kigaambiddwa mu 
bulaambulukufu mu Quran nti Sayyiduna ‘Isa sJAji $£ 1 . 3 
-isob, yawonya abalwadde era nazuukiza abafu. Kigaambiddwa 
mu Surah Al-e-‘Imran, ayaa eya 49 nti Sayyiduna ‘Isa 
yagaamba: 


did QiQ i i (jji\ i 


Era mponya oyo azaaliddwa nga muzibe, n’oyo owebigeenge era 
nzuukiza abafu ku kiragiro kya Allah. [Kanz-ul-hnan (Enzivunnulwa 
ya Quran)] 


Kisuubirwa nti endowooza eno enkyaamu emaze okujibwaawo, 
kubaanga omusiraamu alina okukkiriza okwenkomeredde mu 
buli kimu ekyogeddwa mu Quran Entukuvu era takkiriza kintu 
kyonna eki koontana nayo. Allah awa abaddu be 

abalondemu amaanyi agenjawulo era nga ayitira mu bbo alaga 
ebyewuunyo bingi ebisuka kuntegeera yaffe. Tewali kubuusabuusa, 


9 



Omulaambo gw’omwaana 


entegeera ey’abantu ab’ensi teyinza kutegeera komo lya maanyi 


gabaagalwa ba Allah. 

Okulaba kwo’munasayaansi 

Albert Einstein amanyiddwa nga munasayaansi asiinga era 
agambye,’ Ndabye galaxy nga nkozesa ekyuuma kya telesikoopu, 
eri obukadde 20 eby’emyaaka egyekitangaala okuva wetuli. 
Ekitangaala kitaambula ku supiidi eya mayilo kakadde kamu 
(1) n’emitwaalo munaana mu kakaaga (86 thousand) buli 
katikitiki kija kututuuka ko mu myaaka obukadde 20. Sisobola 
kumanya nsalosalo yansi (universe) weeri newankubadde 
mpaangadde emyaaka bukadde na bukadde. Naye tunula ku 
ddaala ly’omwaagalwa wa Allah, Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam 
-.jTSisiiaavAjii. Ye aiiijiiiajiiaav ya yogera: 



‘Ebibuga bya Allah biri mu kulaba kwange nga 

akanyiinkuuli mu kibatu kyaange.’ 

Ala Hadrat agaamba: 


i!j_S i di) EEiJJ ka hay sayah tujh par 
Bool bald hay tayra zikr hay auncha tayra 


(Hadaiq-e-Bakhshish Sharif) 




10 


Omulaambo gw'omwaana 


Ekibonerezo eri omutemu 

Kino kyagwaawo mu India, ebbaanga ddene oluvannyuma lwa 
Ghaus-ul-A’zam okuva kunsi kuno, kiwulirize era 

ojaganye. Mu kiseera Ranjit Singh bweyali afuga India, waaliwo 
eyeyita omusiraamu eyali takiririza mu manyi gaba Wali ba 
Allah Yafuna obwagazi eri omukyala omu Hindu 

ngamufumbo. Lumu bbaawe yali amutwaala mu maka 
gabakaddebe obwaagazi nebuu sukkako era nataandika 
okubagobera ku mbalaasi. 

Mu kiseera kitono, baatuuka mu kifo ekyeyawuliridde, abafumbo 
nga bali kubigere ng’omwaagazi esembera ku mbalaasi. Mu 
kugezaakao okulaga okusaasira yabasaba batuule emabegawe 
ku mbalaasi, naye bagaana. Omwaagazi yataandika okulemerako 
era nagaamba, ‘Waakiri kkiriza mukyaala wo atuule mabega 
wange oba sikyo omukyaala omwaavu ono ajakukoowa.’ Omusajja 
omuHindu yamanya ebigeendererwa ebikyaamu eby’omusajja 
oyo, era n’amusaba amugumye n’obukakafu nti ajakutwaala 
mukyaalawe gyayolekera nga tamutuusizaako kalabe konna. 
Yaddamu, ‘Nyiinza ntya okukuwa obukakafu mukibira kino. 
Omukyaala yaddamu, ‘Abasiraamu bakiririza nnyo mu Sayyiduna 
Ghaus-ul-A’zam S & ’zh muwe ekyo ng’obukakafu.’ 
Newaankubadde yali takiririza mu Ghaus-ul-A’zam *$l ^1)1 efais 

ngayelowoolereza nti teri kijakutuukawo kibi nga akkiriza, 
yakkiriza. Mangu ddala nga omukyaala arinye ku mbalaasi, 
omutemu yasalako ensiingo yabbaawe n’ekiso naddusa 
embalaasiye mubwaangu bweyasobola. 


11 


Omulaambo gw’omwaana 


Omukyaala ono yanakuwala nnyo era yasigala nga atunula 
emabega. Omwaagazi yamugaamba nti tajja kufunamu kintu 
kyonna nga atunudde emabega kubaanga bbaawe tasobola 
kukomawo. Omukyaala yagaamba, ‘Ndi mukulaba kabaka wa 
ba Wali.’ Nga awulidde kino, omwaagazi yaseka n’agaamba, 
‘Kabaka wa ba Wali yafa emyaaka mingi emabega; osobola 
otya okumulaba kati?’ Mangu ddala nga yaka kyogera abasajja 
abakadde babiri balabikawo; omukubbo natta omwaagazi ono. 
Nebamala nebaleeta omukyaala n’embalaasi mukifo bbaawe 
bweyali agalamidde nga mufu. Omu kubasajja nakwaata 
omutwe, naguzzako kubibegaabega nagaamba, ‘Golokoka ku 
kiragiro kya Allah Mukiseera ekyo omusajja yazuukira 

nalamuka. Oluvannyuma lwekyo, abasajja abakadde nebabulawo. 
Bba n’omukyaala baddayo ewaka ku mbalaasi eyo. Aboluganda 
b’omutemu omwagazi bamanya embalaasi eno, era bawaabira 
abafuumbo bano mu kooti ya Ranjit Singh, nga bagaamba nti 
nga bwebalina embalaasi ate ng’omusajja waabwe yah abuze 
balina okuba nga bamusse. Abafuumbo abo ngabazze mu kooti 
bayogera kiki ekyaaliwo munsiko. Bagaamba nti omu kubakadde 
yali afaanana omwaatikirivu Majzub 1 Gul Muhammad Shah 
Sahib. Ekkooti yasaba Gul Muhammad Shah ajje era najja, 
yannyonnyola ebyaali biguddewo kigaambo ku kigaambo mu 
kkooti. Buli omu mu kkooti yewuunya nnyo okuwulira 
ekyewuunyisa kino ekya Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam 


1 Majzub yemuntu abbinkidde ennyo mu kujukira Allah era nalekeraawo okuwulira 
ebimweetolodde 


12 



Omulaambo gw'omwaana 


Omusaango bagugoba era bombiriri nebateebwa ate Ranjit 
Singh n’abawa ebirabo n’ebitibwa. (Al-Haqaiqfil Hadaiq, p. 95) 


Al-Aman qahar hay ay Ghaus woh tikha tayra 
Mar kay bhichain say sauta nahimara tayra 


(Hadaiq Bakhshish Sharif) 




Olcwelooterera emirundi 70 

Omu kubayigirizwa ba Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam ^$1 gilll '/ 
yafuna okwelooterera ku bakazi ab’enjawulo mukiro kimu. 
Oluvannyuma lw’okunaaba kwa Ghusulu, yageenda alabe 
Murshid we Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam amutegeeze 

kukyaabaddewo ekiro ekiyise. Nga tannaba kwogera kintu 
kyonna, Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam -A 3i ^ bh yekennyini 
yagaamba, ‘Tonakuwala kwekyo ekyabaddewo ekiro kyajjo. 
Natunudde ku Loh-e-Mahfuz (Olubaawo Olutukuvu); wabadde 
ogereddwa okweenda ku bakazi 70 ab’enjawulo. Nolweekyo 
nasabye Allah ji:-A akyuuse mukugerakwo akutaase ebibi bino. 
Olweekyo, ebyobyabaddewo mungeri y’okwelooterera.’ 


(Bahjat-ul-Asrar, p. 193) 


Tayray hath mayn hath niayn nay diya hay 
Tayray hath hay laj Yd Ghaus-e-A ’zam 


(Zauq-e-Na’at) 




13 


Omulaambo gw’omwaana 


Ebigaambo bya Ghaus-ul-A’zam \c&'Qdikc, 

Aboluganda abasiraamu! Mukino tuyigamu nti tulina okubeera 
abagoberezi (Muriidi) aba Murshid-e-Kamil (Wali omutuufu). 
Ebibi bikomekkerezebwa kukufaayo okwa Murshid era oluusi 
ebibi ebinene bifuukamu ebitono. Kyawandikiddwa mu Bahjat- 
ul-Asrar nti Wali waaba Wali, Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam 
yagamba,’ Mpeereddwa olukalala olunene olurimu 
amannya g’emikwaano gyange n’abagoberezi bange abanajja 
okutuusa ku lunaku olwenkomerero, era ngambiddwa nti 
abantu bano bankwaasiddwa. Agamba, nnaabuuza omukuumi 
w’omulyango gw’omuliro, Sayyiduna Malik, ‘Waliwo omugoberezi 
wange yenna ali mu muliro? Yaddamu, “Nedda”. Ghaus-ul- 
A’zam namala nagaamba,” Ndayira Allah nti omukono 

gwange omuyaambi gujja kukuuma abagoberezi bange mungeri 
y’emu eggulu bwe li kuuma ensi. Newankubadde abagoberezi 
bange si baloongoofu, nze ndi muloongoofu era ndayira oyo 
eyantoonda nze sijja kuva mu maaso ga katoonda wange 
okutuusa nga buli mugoberezi wange ayingidde ejjana. (Bahjat-ul- 
Asrar, p. 193) 


Muridaun ko kliatrah nahibahrg zag-e-gham say 
Kay bayray kay nakhuda Ghaus-e-A ’zam 


(Zauq-e-Na’at) 




14 


Omulaambo gw'omwaana 


Karamah ey’enjawulo: 

Abul Muzaffar Hassan eyali musuubuzi yajja eri Sayyiduna 
Shaykh Hammad namugaamba nti, Ow’ekitiibwa! 

Ngenda mu Busiiri (Syria) okusuubula. Nkusaba onsabire.’ 
Sayyiduna Shaykh Hammad jijb Jji yaddamu, Sazaamu 
enteekateeka yo ey’olugendo luno, kubaanga bwogeenda 
ababbi bajjakutwaala ebintu byo era bakutte.’ Nga awulira 
kino, omusuubuzi yanakuwala nnyo era ng’addayo ewaka 
yasisiinkana Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam eyamubuuza, 

‘Lwaaki olimunakuwavu? Abul Muzaffar yannyonnyola 
ebibaddewo byonna. Ghaus-ul-A’zam -A Si «iii ifv yaddamu, 
‘tonakuwala, yolekera Syria buli kimu kijja kubeera bulungi.’ 
Nolweekyo yayolekera Syria, era okusuubula nekubeera 
kw’amagoba mangi nnyo. Yakomawo mukibuga kya Syria ekya 
‘Halb’, nekisawo eky’ebinusu 1000 ebya zaabu (golodi). 

Mububi, yabuza ekisawo eky’ebinusu era mubunakuwavu 
neyeebaka. Yaloota ekirooto eky’entiisa ennyo mukyo nga ababbi 
bamuluumbye, batutte ebintu byonna era nebamutta. Yazuukuka 
nga atidde nnyo naye yalaba nga tewali mubbi noommu kumpi 
naye. Mangu ddala yajjukira nweyali atadde ekisawo kye 
ek’ebinusu; yageendayo mukiseera ekyo era nakisaanga. 

Bwe yakomawo mu Baghdad Sharif nga musanyusfu, yewuunya 
okusooka okusisiinkana Ghaus-ul-A’zam Aijf g&l eC^(r oba Shaykh 
Hammad. Ekyomukisa, mulugeendo lwe ng’addayo, yasisiinkana 
Sayyiduna Shaykh Hammad eyamugamba nga’amulabye, 


15 


Omulaambo gw’omwaana 


‘Sooka ogende osisiinkane Ghaus-ul-A’zam yakusabidde 

emirundi kumi namusaanvu Allah Js-slt ekyuuse okugerekerwa 
kwo okuva kwekyo kyenabadde ndabye. Kulw’emikisa gy’okusaba 
kwa Ghaus-ul-A’zam ..iSisiib 1 ^, Allah yachuusizza ekyandibadde 
kikutuukako mumazima nekirooto.’ Omusuubuzi yagenda eri 
Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam Ng’amulabye, Ghaus-ul- 

A’zam -A Si «ii kh & yamutegeeza, ‘Amazima nakusabidde 
emirundi kumi namusaanvu’. (Bahjat-ul-Asrar, p. 64)Tusaba Allah 
Js-sS^ afukumuke okusaasira kwe eri ye era kululwe atusonyiwe 
awatali kubalibwa. 


Gharz Aqa say karun ‘ard kay tayri hay pariah 
Bandah majbur hay khatir pay hay qabzah tayra 

(Hadaiq Bakhshish Sharif) 





Yataasibwa ebibonerezo by’omuntaana (Kaburi) 

Lumu omuvubuka omunakuwavu yajja eri Sayyiduna Ghaus-ul- 
A’zam -.jsSi^ias^ nagaamaba, ‘Owekitiibwa! Ekiro kyajjo, nalabye 
kitaange omugeenzi mukirooto era nangaamba, ‘Mutabani! Ndi 
mukubonerezebwa muntaana; geenda ewa Sayyiduna Ghaus- 
ul-A’zam -ASis&ia omusabe ansabire.’ Bweyawulira kino, 
Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam -ASi^ii kh& yabuuza omuvubuka 
ono, ‘Ttaata wo yala ataambudde ko kumpi ne Madrasah 
yange?’ Yaddamu, ‘Iyye’ Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam 1 gill i 


16 


Omulaambo gw'omwaana 


yasiriikirira era omuvubuka naddayo ewaka. Okunaku olwaddako 
yakomawo nga musanyufu era nagaamba, ‘Owange mukwaano 
gwa Allah jwA, nalabye kitaange mukirooto, yabadde ayambadde 
olugoye olwakirigala era nga musanyufu nnyo, yangambye, 
‘Kulw’okusaba kwa Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani 
?£\, ebibonerezo by’omuntaana biweddewo era mpeereddwa 
olugoye luno olwakiragala. Mutabani wange! Sigala ng’oweereza 
Ghaus-ul-A’zam 3 «iii bh Ng’awulidde kino, Sayyiduna 
Ghaus-ul-A’zam yagamba, ‘Katonnda wange yansuubiza 

nti okubonerezebwa kukeendeera eri omusiraamu ayitako kumpi 
ne Madrasah yange”. (Bahjat-ul-Asrar, p. 194) 

Naz’ mayn, gaurmayn, mlzan pay sar-e-pulpay kahin 


Na chutay hath say daman-e-mu’ alia tayra 


(Hadaiq Bakhshish Sharif) 




Ebiwoobe eby’omufu 

Lumu abantu abamu bajja eri Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam 
-ASis&i ne bagaamba, ‘Owange mukwaano gwa Allah tuwulidde 
ebowoobe okuva muntaana ey’omu limbo ya Bab-ul-Azj. 
Owekitiibwa! Tukusaba ofukumuke okugabirirwaako mungeri 
emu ebibonerezo bye biveewo. Yabuuza abantu, Yali omu ku 
bayigirizwa bange?’ Abantu baddamu, ‘Tetumanyi.’ Nabuuza ‘Yali 
azeeko gyendi?’ Baamu tegeeza nti tebalina kyebamanyi kwekyo. 


17 


Omulaambo gw’omwaana 


Yababuuza, ‘Yali aliddeko emmere yange?’ Baamutegeeza nti 
tebalina kyebamanyi kwekyo nakyo. Yamala nabuuza, ‘Yali 
asaaliddeko mabega wange?’ era abantu nebamuddamu 
mungeri yemu. Sayyiduna Ghaus-ul-A’zam yassa 

omutweegwe wansi era obubonero bw’okutya n’amaanyi 
bwaalabwa. Oluvannyuma lwakaseera katono, yagaamba nti 
bamalayika bangambye, ‘yakulaba era yakukkiririzaamu, 
nabweekityo Allah amusaasidde.’ Ebiwoobe ebiva muntaana 
byaggwaawo kulweekyo. (Bahjat-ul-Asrar, p. 194) 


Bad sahi, chaur sahi mujrim-o-nakarah sahi 
Ay woh kaysay hi sahi hayto karima tayrd 


(Hadaiq Bakhshish Sharif) 




18 


+-+P -+M 1 -t-A - 


Li 


GKUMULIEA KWA SUNN AH 



TO 


*!» 

Np 


fti ‘tt'ik jviia't kvyniV.'i' . _ ’ eSJU.T njngi Jl jitjb™ cti ji 
»m(WOwl n.j intefA 13 JJKrtrt *jrt Qfrrtut&ti*. 

Qur'an fu Einruh iTtmu yoma wi ekrtii :by> patLIufe K.i>: kuuivi 
af-auadan 4mnetibftmulpffiaft4raeafiH5«AidKa«ld 
1WU QtinnUfWW >Wi Ms^nti M L*W*WS mu Mwa* Itye. (rry 
Awn Jama Wb| 4. ptonpitali rt-npifa vyuw.jq Dfeuwrtfnn km 
ALJh ,, , % hrffffi tf' ■uMifi? (rt*p«ITS. MW*# m pmffnWI 
:: c-iilVTfri.i ne ujjm 3 :!i af «•, ku6mn okiWrim ku Small, 
nabeatane'Dimitumt a. > juraun *aa» ka 

Uadon. k'amiaf t-.i Lr-x-ju ng'okila hkr e f, r r:" r if] otawwva <n 
■7iTi iV-n -.-jiM lavjnaai/uitma kutKfcfio rtwt. mra Dorolwalwnl 
TukrVjDkya fmk:s.i n’ocUUnp tbn ni kmc. <■'■.Vmxg.i 

a [tm)^.'l cbi G4uiFiar.Jsiu okiWiferi ku fiu fu/h ik'.Unm smsr 
lumak'BkJ ukjiii miMM . Ek» Mriuj.vkti 

omiMjanj jyna rHukau [•"•»,',•:■:,'i cf* Madjn fit Hniu :+i. 
AlnAet* i*-rt*i»:** n» «Mn«mu n*#A, KWt Okt- 
t^tjaocmicryirtp r, it*-, t... -a rt.itafcvtku Mirtvi n ainul .kr ... 
kjftjwia awm j#**. nt**«te*&*M»rte' ttnw wtm 
J±.u Jj^U, .j . . 


t 




AaVaimi Madam MarKaz, Paizan-eMaSinaln. Mahallah Sauclagaran 
Purani Sabri Mandi, Bab-ul-Madinan, Karachi, Pakistan. 

UAN: +02 21 111 25 26 92 I E* 1:1262 

Wtb; www.dawateislaini.1101 i E^maik transielide^dawateislaitii.nei 










